PWY FEL EFE? 


A NC 
m— 


i. 
Un a gefais ím' yn gyfaill,-—Pwy fel efe ? 
Hwn a gâr yn hwy nac ereill,—Pwy fel efe ? 
Cyfnewidiol ydyw dynion, 
A siomedig yw cyfeillion, 
Hwn a bery byth yn ffyddlon—Pwy fel ae 

2 

Iesu fydd yn rhan dragwyddol, —Pwy fel efe î 
Rho dy hunan iddo'n hollol—. Pwy fel efe 
Os'yw pechod yndy ddrysu, 


: . Anghrediniaeth yndy Jethu, 


Hwn a ddichon dy waredi——Pwy fel efe ? 
ng Y 3 

:"” Câr yr hwn sy'n llawn o gariad, — Pwy fel efe ? 

Byth ni'th edy di'n amddifad—Pwy fel efe ? 

Bwrw arno ly holl ofal, 

Dilyn eí'trwy'r dyrus anial, 

Dan dy feichiau ef a'th gynal— Pwy fel efe? 

i t A, i í 

. Dy gamweddau a ddilêa,—Pwy fel efe î 

A'th elynion ef a'i maedda— Pwy fel efe 2 

Cai bob bendith i dy feddiant, 

Hedd a chariad a'th dilynant, 

Orist a'th arwain í ogoniant—PDwy fel efe 












2 


o. 
Yn y:tywyll fedd fe'm cofia, —Pwy fel efe ? 
Âm fy llwch fe lwyr ofala—Pwy fel efe 
Egyr ef ei hun fy ngharchar, 
Cwyd fy llwch o waelod daear 
Ar ei wedd yn bur a hawddgar— Pwy fel efe ? 





VF_Pennillion canlynol sydd ar yr un mesur. a'r 
rhai blaenorol, a dalganwyd hwyni yn ystafell 
y Cymrodorion, Merthyr 1ydfl, ar ; nos 
Nadolig, yn y flwyddyn 1882. 


GAN THOMAS DAVIES. 





1. 
Hwn addola'r holl angylion-—Mawl iddo ef, 
Dyma gan y gwaredigion,—Mawl iddo ef. 
Yr bwnsydd Dad i dragwyddoldeb, 
Hwn fu'n gorwedd yn.y preseb, 
Duw a dyn fydd byth mewn undeb— Mawl iddo ef. 
2. 
Dyma y planhigyn enwog, Mawl iddo ef, 
Dyma rosyn Saron serchog,— Mawl iddo ef. 
Dyma Frenbin-mawr Caersalem, 
fwn fu'n wael ei wedd yn Methlehem, 
Unwn ninau i ganu apthem,—Mawl iddo ef. 
oa Oe 
Hwn a'i air geryddai'r tonnau,— Mawl iddo ef. 
Hwn a'i lais sy'n gwneud taranau,—Mawl iddo ef, 
Hwn sy'n cau y mor â dorau, 








y» 











2c 5 2 2c (so « 





3 & 


Rwymwyd heddyw mewn cadachau, 
Dyma gân yr aur delynau—.Mawl iddo ef. 
P.l« 
I'r rhai cleifion mae e'n feddyg,— Mawl iddo ef. 
Ganed ef ar ddydd Nadolig,—Mawl iddo ef. 
Peraidd canai yr angylion 
Âm ewyllys da i ddynion, 
Ar ei ben am byth bo'r goron,—Mawl iddo ef: 


PENNILLION ERAILL, 
AR ENEDIGAETH CRIST. 


GAN YR UN AWDWR, 
Ar y Dôn,—“ Bryniau Gwerddon.” 
3y hU 1. 
Dwy natur mewn un. person. 
A unwyd yn mru Mair, 
Disglaerdeb nef a'i lluniwr 
Mewn preseb heddyw gair ; 
Yr hwn sydd holl-gyfoethog 
Ddaeth cr ein mwyn yn dlawd, 
A Brenhin mawr Caersalem 
Ddaeth heddyw i ni'n frawd, 
2. 
Er ì ni gael ein clwyfo 
Trwy ddichell mawr y ddraig, 
Ni gawsom feddyginiaeth 
Trwy glwyfau hyd.y wraig ; 




























4 
Cawn chwareu'r aur delynau'n 
Uwch'na'r angylion fry— 
Y golled gaed yn Eden 
"| Dddeth heddyw. nol i ni 
ib bwi] 3. 
Dechreuad creadigaeth, 
A pherffaith ail y Tâd, 
' “Fe wisgodd fel pechadnr 
Am dano gig a gwaed”, 
'Tad i dragwyddoldeb, 
Aeheíyd had y. wraig 
' Arhwn fu mewn aH 
A sigodd ben-y ddraig. 
ssyg Me 
Dyma'r Anweledig 
A welwyd heli mytletiy 
Dyma'r digrêedig, 
t]eb lety îs.y nen; 
Yr hwn fesur nef a'i rychwant 
Fu gynt ar luniau Mair, 
Bydd myrdd o delynorion 
O gylch yr allor aur. 





“ 


* 





D. Jones; rgiaffydd, Mertliyr. 


